Isani 


mi 


Aina ya Juu ya Upendo 


Mambo yako yote yafanyike kwa upendo. 


1 Wakorintho 16:14 


Nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, 
kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu 
uvumao. 


Tena nijapokuwa na kipaji cha unabii, na kuelewa siri 
zote na maarifa yote; na nijapokuwa na imani yote, hata 
naweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si 
kitu. 


Tena nijapotoa mali yangu yote kuwalisha maskini, tena 
nikijitoa mwili wangu uchomwe, kama sina upendo, 
hainifai kitu. 


Upendo huvumilia, hufadhili; upendo hauna wivu; 
upendo haujivuni, haujivuni, haufanyi mambo ya aibu, 
hautafuti mambo yake mwenyewe; haufurahii udhalimu, 
bali hufurahia kweli; Huvumilia yote, huamini yote, 
hutumaini yote, hustahimili yote. 


Upendo haushindwi kamwe; bali ukiwapo unabii, 
utabatilika; zikiwapo lugha, zitakoma; yakiwapo maarifa, 
yatatoweka. 


Kwa maana tunajua kwa sehemu, na tunatoa unabii kwa 
sehemu. Lakini kile kilicho kamili kitakapokuja, kilicho 
kwa sehemu kitabatilika. Nilipokuwa mtoto mchanga, 
nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto 
mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga; Kwa maana 
sasa tunaona kwa kioo kwa giza; lakini wakati ule uso 
kwa uso; sasa najua kwa sehemu; lakini hapo ndipo 
nitajua kama ninavyojulikana mimi. 


Na sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu; 
lakini lililo kuu katika hayo ni upendo. 


1 Wakorintho 13 


Kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kama 
wanaume, iweni hodari. Mambo yako yote yafanyike kwa 
upendo. 1 Wakorintho 16:13-14 


Basi, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu 
wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, wema, 
unyenyekevu, upole, uvumilivu; mkichukuliana, na 
kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu 
mwenzake; kama Kristo alivyowasamehe ninyi, vivyo na 
ninyi. Zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo 
cha ukamilifu. Na amani ya Mungu itawale mioyoni 
mwenu; ndiyo mliyoitiwa katika mwili mmoja; na kuweni 
wenye kushukuru. Wakolosai 3:12-15 


Neema na iwe kwenu, na amani, zitokazo kwa Mungu 
Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Ndugu, imetupasa 
kumshukuru Mungu sikuzote kwa ajili yenu, kama 
inavyostahili, kwa sababu imani yenu inakua zaidi, na 
upendo wa kila mmoja wenu kwa kila mmoja wenu 
unazidi kuongezeka. hata sisi wenyewe tunajivunia ninyi 
katika makanisa ya Mungu kwa ajili ya saburi yenu na 
imani katika adha zenu zote na dhiki mnazostahimili; 

2 Wathesalonike 1:2-4 


Basi mwisho wa amri ni upendo utokao katika moyo safi, 
na dhamiri njema, na imani isiyo na unafiki; 
1 Timotheo 1:5 


Kwa sababu hiyo twajitaabisha na kuteseka kwa sababu 
tunamtumaini Mungu aliye hai, ambaye ni Mwokozi wa watu 
wote, hasa wale wanaoamini. Mambo haya uyaamuru na 
kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako; bali uwe 
kielelezo kwao waaminio, katika usemi na mwenendo, na katika 
upendo, na katika imani, na katika usafi. Mpaka nitakapokuja, 
fanya bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. 

1 Timotheo 4:10-13 


Lakini katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na 
fedha tu, bali na vya mti na vya udongo; na wengine kwa 
heshima na wengine kwa aibu. Basi ikiwa mtu amejitakasa 
kutoka katika vitu hivyo, atakuwa chombo cha heshima, 
kilichotakaswa, kinachofaa kwa ajili ya Bwana, na 
kilichotengenezwa kwa kila kazi njema. Zikimbie tamaa za 
ujanani, ukafuate haki, na imani, na upendo, na amani, pamoja 
na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Bali ujiepushe na 
maswali ya kipumbavu na yasiyo ya elimu, ukijua ya kuwa 
huzaa ugomvi. 2 Timotheo 2:20-23 


Lakini mwisho wa mambo yote umekaribia; basi iweni na kiasi, 
mkeshe katika sala. Zaidi ya yote iweni na upendo mwingi ninyi 
kwa ninyi, kwa maana upendo hufunika wingi wa dhambi. 
Tumieni ukarimu ninyi kwa ninyi bila kunung'unika. 

1 Petro 4:7-9 


Na zaidi ya hayo, fanyeni bidii sana ongezeni katika imani yenu 
wema; na kwa wema ujuzi; na katika maarifa kiasi; na katika 
kiasi uvumilivu; na katika saburi utauwa; na katika utauwa 
upendo wa kindugu; na kwa wema wa kindugu upendo. Maana 
mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele, yawafanya ninyi 
kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda, katika kumjua 
Bwana wetu Yesu Kristo. 2 Petro 1:5-8 


